72 — . 


We , 


DIW V C1AD| 


NEU | . 


DDIN VST R.: 
WEDI EI DYNNU ALLAN O LYFR SAESNAEG 


* if A ELWIR. 
REFORM « OR RUIN ; 


A 1 GYMHWYSO % 


AT DDEALLDWRIAET HY CYMRY 3 


YM MHA UN Y GEILL ns DYN DDYSGU FEL 


' Y MAE PETHAU YN SEFYLL YN BRESENNOL 3 
AHA FATH AR DDIWYGIAD YDYW, 


, 


; 
| 


: 


—— eo — ô — — — a 


* | 
| PA UN YN UNIG 


4 DDICHON ACHUB Y. DEYRNAS.” 


- 5 4 4 
„ v 
# "Cd a = 
\ Diet £4 
Sn iS acc A. a. 


1 ' CROESOSWALLT: 7 
| ; ARGRAPHWYD GAN W. EDWARDS. — 
| 1798. 2 — 


DIWYGIAD xn DDINYSTR: 
CYMMERWCH FICH DEWIS! 
— EY mam 

YMRO ydwyf o hil Cymry, ac ania 
Cymro, ſef cariadat fy nglwad a'm cened 
wedi dwfn-wreiddio yn fy nghalon. Gan 
mi gael fy ngeni yngwlad rhydd-did, yr wyf e 
yn anwyl o honni, ac yr wyf yn dygn-obcithi h 
na bydd i mi, nac i'm cyd-wladwyr fyth gollf e 
ein rhydd- did. Nid oes gennyf /e na chyflogtany . o 
brenhin; ni bum 1 erioed yn ei lys ef, ac nid n 
wyf yn diſgwyl byth mor myned: nid wyf ff & 
yn rad y rhai ſydd yn ly wodraethu dano 
na'r rhai ſydd yn eu gwrthwynebus Ond y ma] m 
i mi rydd- did i feddwl a fiarad droſof fy hun 
ac myfi a wnaf hynny: ac yr wyf yn galw af hi 
bob Cy mro cywir-galon i wrando pa beth ſydd off 
gennyf i ddywedyd, ac yna barnont droſty aj 
eu hunain. eir 
Fe fu y deyrnas amry w weithiau mewn pen ph 


ygl, ond erioed mewn un mwy na 'r preſenno wy 
Miloedd o'n gwladweyratuont feriw wh, | 


* „ C 
cleddyf, ond m vw/ Gra A 
: Jy b Ne\ #\ PD 


<8) 


Min wenn ar filiwnau o arian a wariwyd. 
Yn oed coel a chyfri'r deyrnas, (public credit , 
o ba un yr oeddym gynt! mor feilch, a figlwyd. 


Ni bu y farchnad neu'r gwerth ar arian Sn, 


ericed gan iſed. Ni bu ein dyled erioed gym- 
maint, ein morwyr a fyddent gynt mor bur, 
a baren ini ofid calon ac felly gwnaeth ein 
brodyr-ddeiliaid yn yr Iwerddon. . 
Mae'n wir ini gael llwyddiant mawr. Nia 
gymmeraſon lawer o yny ſoedd a lleoedd oddiar 
ein gelynion. Nia guraſom eu llyngeſau, ym- 
hob cyfle; a darfu ini un ai cymmeryd ai dif- 


etha hanner eu llongau. A pheth ſydd ryfedd- 


eo], prin y cymmerwyd un o'n llongau rhyfel 


ni; ac ni chollwyd un droedfedd o dir yn per- 
thyn i Leogr o fewn un cwrr i'r byd. 

Yr wyf yn cyfaddef hetyd fod ein gelynion 
mewn mwy cytyngder na ninnau: Fod 'y 
Hfrancod yn druenuſaf pobl dan haul. Eu bren- 
hin, eu brenhines, eu teulu, yr arglwyddi, a'r 
offciriaid. un ai wedi eu rhoddi i farwolaeth, 
ai gorfod diangyd i wledydd eraill; Llu an- 
eirif o bob gradd a rhyw, gwyr, gwragedd, a 


phlant, a ddifethwyd, a ſaethwyd, neu a wen- 


wynwyd. Llawer a ddiangaſ: int ac ni feidd- 
iaſant ddychwelyd; ac o'r rhai a arhoſaſant 
gartref, Ila awer a gollaſant en heiddo, a holl 

A? 2 gyſuron 


gyſuron a mwyniant bywyd. Maent megis 
wedi ymgynddeiriogi mewn annuwioldeb a 
chreulondeb, gan gablu Duw a gorthrymmu 
dynion, ac yn bygwth tynnu ymmaith ſylfaeni 
ein teyrnas a't malurio yn chwilfriw i ddiſtryw. 
Mae eu plant yn cael eu dwyn i fynu yn yr un- 
rhy w fuchedd o elyniaeth yn erbyn nef a daear. 
Maent megis yn cael eu bedyddio a gwaed yn 
Ile dwtr, ac megis yn ſugno anghred iniaeth ac 
anllywodraeth o fronnau eu mammau. Heb 


Dduw, heb grefydd, heb allor, heb gymmun, 


heb un rhith o addoliad, ond yn unig ynfyd 


ymlawenychu ger bron delwau mudion, yn 
arwyddoccau anwydau pechadurus ac aflendid, 


maent yn bwriadu taenu eu hathrawizeth cyf- 


eiliornus trwy holl deyrnaſoedd cred, gan ag- 
-oryd y floxdd, fel y twyllwr Mahomet, a min 
y cleddyf. ; 
In Hypaennidydyntnemmawrwell. Gwe— 
di ymwahanu'n ddwy blaid, y naill a frad- 
-ychodd y llall i'r Ffancod, pa rai a'u cym- 
Hellodd i gyhoeddi rhyfel yn ein herbyn ni; 
ac yn yr ymdrech a nyni hwy a gawſant gurfa 
na eſgorant moboni y rhawg ; ac o achos hyn- 


ny, pe meiddient, bwy a dorrent wythen 


gwaed yr holl Ffrancod yn eu gwlad. 
Mae's. Holandraid yn waeth fytharnynt. Eu 


FM maſnach 


55 


maſnach ar y mor wedi darfod : eu Jleoedd tra- 
mor yn ein dwylaw ni; y Ffrancod wedi eu 
dyſpyddu hwynt o'u harian, eu heiddio, ac 
agos bob peth a feddant. A chan fod milwyr 
Ffreinig yn feddianol o'u holl drefydd cedyrn, 
fe*'u cymmhellir i hwylio allan longau i ymladd 


yn ein herbyn ni, y pryd y byddai'n well gan- 


ddynt o'r hanner ymladd gyda ni. 


Ond pa faint ydym ni well er hyn i gyd 
Heb yn waethaf 1'r colledion a gafodd ein gel- 
ynion, heb yn waethaf i'r buddugoliaethau a 
ennillaſom, a'r llongau a gymmeraſom, pa fath 
y', ein cyflwrar yr awr breſennol? Fe'n byg= 
ythir a goreſgyniad ; fe'n llwythir a dyledion a 


threthi; fe'n gwanheir drwy ymbleidiau; yr 


y'm yn ſuddo 1 drymder ac anobaith: Ac etto, 
y llynges a anfonodd y Ffrancod 1'n goreſgyn 
a waſgarwyd: yr haid o wyr a ddaeth i Aber= 
gwaun a gymmerwyd yn garcharorion; y 
deddfau a wnaed ynerbyn cy farfodydd anghyf- 
reithlon a'u lluddiodd : mae'r marſiandwyr ar 
cy foethogion yn cynnal y banc: y cynhauafau 
firwythlawn, a'n hachubaſant o gratangau ne- 


wyn. A bydded i'r neb a fynno ymdeithio o'r - 


naill ben i'r ynys rr lall, efe a wel bob arwydd 
o lawnder a llwyddiant; pob treflan yn cyn- 
nyddu ac yn gwellau: a phob maes yn dwyn 

— ä 


(6 

mwy cn d nac arferol ;—ac etto er hyn oll 

efe a glyw lawer o bobl na ſiaradant am ddim 
ond cam a gorthrymder, rhy fel a dinyſtr. 
Ond pa beth etl] meddwl hyn oll fod? Pa 
fodd y. mae'n dig wydd wedi ein holl ry feddol 
waredigaethau, a'n poll Iwyddianus fudd ugol- 
iacthau ynghano] cymmaint Nawnder a llwydd- 
iant; pa fodd meddaf yr ydym, nid yn unig 
Vn tybio ein hunain ar ddibyn dyniſtr, ond of- 
ywaeth fe allai ein bod yn W telly ? 
 Mae'r atteb ir holiad yma yn fyrr ac yn cglur 
—- Nid yaymn Wed? ein d1Wyg10. Dreoygzad tr ren ddo, 
a ofodai'r cwbwl yn ei le, ac a'n had feral ni i 
heddwch a dedwyddwch. Ond pa beth yd- 
w'r dizwygiad hwnnw a ddichon wneuthur yn 
oll? I atteb yr holiad yna, yr wyf yn breſen- 
nol yn *ſgrifennu. Mae rhai yn meddwl fod 
diwygiad yn y ſenedd (parliament ) yn ddigon- 
ol, ac nid rhaid i'r diwygiad hwnnw fod ddim 
amgen na dewis yr aclodau ryw ffordd groes 
i'r breſennol. Mae rhai am leihau awdurdod 
y brenhin ; rhai am ddileu degymmau.—Rhai 
am wneud heddwch diſymmwth a Ffrainc, — 
Rhai (er nad ydynt yn meiddio dweyd eu 
meddyliau) om ofod ymma lywodraeth new- 
ydd tebyg i un Ffrainc. Ond gadewch ini 


nithio y diwyg giadau ymma at y gwehilion 
Pe 


\ 


i» 'S * 2 


— 
a= + 


bus — 1 bbs 1 — 1 DE nr 


6 


Pe byddai gan bob dyn lais neu vot i ddewis. 
aclod o'r ſenedd, fe fyddai pob aelod yn dde- 
wiſedig gan y mob. A phwy a ddewiſai y 
fath ddynion? Y dyn a ſiaradai uchaf, a add- 
awai bob peth, ac a roddai fwyaf a gwrw a 
gwin iw meddwi, ni waeth pa mor ffol y 
byddai. A phwy a fyddai hwn? Yr hwn na 
byddai mwy ganddo am ei air da, nac am yr 


| e:ra'r llynedd? ac a fyddai barod i ddweyd y 


peth a fynnid, er mwyn cael lle i fyned Ir 
ſenedd, gan obeithio cael cyflog yno am dorri 
pob addewid a wnaethat. . 
Vngbylch lleihau awdurdod y goron fe 
roddwyd ymgais ar hynny eiſus er ys talm, ac 
ni wyddom pa beth a fydd y diben. Fe wyr 
awb nad ellir rheoli deng myrddiwn o bobl 
heb awdurdod. Os na bydd gan y Ilywydd 
ddigon o awdurrdod cyfreithlon 'w rhoeli, un 
at ni ddichon iddo eu rheoli ddim, ac yna ni 
byddai ond yr annhrefn a'r drygau; neu fe 
fyddai yn rhaid iddo eu rheoli drwy anghyf- 
reithlon foddion. Ac mia appeliaf at farn un- 
dyn o ſynwyr a deall, pa un a fyddei orau at 
i frenhin ly wodraethu yn ol cyfreithiau goſod- 
edig ſydd hyſpys i bawb yn y deyrnas, neu 
fod tan amryw Iywodraethwyra wyrant y gyf- 
raith cr gwobr anghyfiawnder, 
| ; A4 Ond 


: 


T7 (SE 
Ond fe ddywed rhai ,—Diwygiwch yr eg- 
Iwys, a did:lymmwch ddegymau. Yr wyf yn 


gobeith] o y gallat ddangos ar fyrr pa fodd y 


dylai'r eglu ys gaecl ei diwygio: ond am ddi- 


ddymmu degy mau, yr wyt yn ammau na una 


hynny' r tro; canys maent yn gyfia wn eiddo i'r 
offeiriaid drwy gyfraub, cymmaint ac ydyw 
ei dir yn eiddo'r uchelwr, pennaf Ingbymru. 
Atteb ffarmwr yn Nevo. fer, pan oeddent yn 
by riadu diddymmu degymau oedd kyn—Efe 
a ofynnodd pwy oedd i gael y degymau pan 
gymmerid hwynt oddiar yr offei raid? a dy w- 
edwyd wrtho mai'r meiſtr tir. Aiè ebr ef, os 
felly, ni waeth gennyf fi iddynt fod fel . 
maent, canys mae n haws i mi gyttuno a'r o 

eiriad na'r meiſtr tir: ac ni byddai ychwaith 


ond new id dau feiſtr am un; canys b yddai raid 


imi dalu un rhan o ddeg yn Feine o ar- 
dreth (ent.) 

Ynghylch cacl llywodraeth newydd teby vg i 
un Ffrainc, nid eill undyn o yſtyriaeth fyth ei 
dy muno; mae gan F- brenhin drwy gyfraith y 
deyrnas gyſtal hawl 1 i'w goron ac ſydd gan. in- 
nau i'm ty. 

Vr oedd y gair y gwnai y eyfnewidiad yn 
Ffrainc y bobl Thynny yn rhyddion ac yn hap- 


pus ;— pe buaſai hynny yn bod, goreu al]. 
| Ond 


3 
Ord y maent wedi cael naw mlynedd o dreial, 
eb nemmawr o ddim ond gwaſtadol gythrwfl, 
gwaed a chelanedd, nad oes yr un dyn drwy'r 
101] deyrnas er's cyhyd a hynny o amſer, a eill 


Hd weyd fod ei einioes yn ddiogel, na'i eiddo 


n eiddo iddo ei hun am un awr. Ac os ydym 
i 1 gael torri gwythen ein gwaed er mwyn 
gwneud ein hwyrion a'n gorwyrion yn rhydd- 
on ac yn happus ; o'm rhan fy hun yr wyf yn 
leuſyf cael fy: eſguſodi, gan fod hynny- yn 
DTrynu aur yn rhy ddrud. BETS ans 
Yr wy'n hyderu fy mod i bellach wedi dan- 
os na wna yr un o'r diwygiadau a grybwyll- 
vyd-ddaioni yn y byd ini: Gadewch ini gan 
ynny edrych am un a wneiff, Ond fel na 
yddwyf yn debyg i'r meddvgangheltydd oedd 


In parottoi'r meddyginiaeth cyn gwybod yr 


chos o glefyd y claf, rhoddwch gennad imi 
hwilio maes yr achos o'n preſennol gyfiwr 
nbyd. Ac fel y gwnelwyf hynny yn fwy 
ffeithiol, rhoddwn olwg ar bob gradd o bobl 

fewn yr ynys, gan ddechreu yn yr uchaf. 
Ynghylch y Brenhin, pe gwyddwn i fyrdd- 
n o feiau, mi a tyddwn ofalus pa fodd y 
yhoeddwn i hwynt, canys nid wyt etto, er 
dſted yw'r byd arnaf, 'yn flin o'm heinioes. 
nd gwir yw'r gwir, 47 gwir yn erbyn y byd, 
| nis 


61060 

nis gwn i niwed arno. Vn ei rodiad mae yn 
ddiargoedd; tu ag at ei deulu a thu ag at bav b. 
Nid y yn euog nac o greulonder nac o orth- 
rymder. Vn yipaid ei hir deyrnaſiad, fe a 


chwanegwyd ac fe a ddiogelwyd ein rhy 3d-did - 


Rhoddodd nawdd a chynrorthwy 1'r celfydd- 
ydau, ac a dderchafodd ddyſgedig a cheltydd- 


gar ddynion: yn gymmaint ac y gallwn ci au 


yn un o'r brenhinoedd goreu a fu erioed yn rhe- 


oli ein teyrnas. | 


Gan nad oes gennyf fawr awydd 1 gacl iy 
nghadwracth tan glo ynghaſtell Fflint, neu 
ynghaſtell Caernarfon, nac ychwaith i dagu o 
ſyched ar fynyddoedd di-ddwfr Botany Bay, 
myfi a fyddaf yn weſtad yn ofalus pa beth a 


ddywedaf am y parliament. Fe a fetydlwyd 


ynddo lawer o gyfreithiau da: ac er iddynt 
gyrraedd yn © bell yn ddiweddar, yr wyt yn 
ofni fod yr amſeroedd yn gofyn y fath drin- 
iacth, ac na allaſai ein Ily wodraeth gael ei gyn- 
nal hebddo, _ | | 


Pa un bynnag, mi a ddymunaf gennad i 


ofyn dau neu dri o gweſtiwnau byrrion ; ac 1 

ben pwy bynnag y mae'r cap yn gymmwys, 

cymmered a gwiſged. Ks op 7 5 
Pan fyddo'r gyfraith yn gwarafun llygredig 


wobr, a ydyw'niawn roddi'rcytryw wobrwy ? 


Pan 


\ 


AU 1\ 


7 


774 
Iy\ 
v r 
lau 
id 
ael 
80 
ICr « 
Oral 
nae 
JA be 
) ddj: 
yum 
ych 


TW 
di 


O 


611 ) 
| Pan fyddo dyn yn cymmeryd arno atteb dros 
N eraill, a ydyw yn 1awn iddo eſgeuluſo'r ſwydd 
7 a ymddiriedu yd 1ddo ? 


a A phan fyddo ef i atteb dros eraill, a ddylai 
d fef yſtyried eu budd a'u mantais hwy, neu ei 
1 udd a'i fantais ei hun? 225 


i- Am y pen ſwyddogion dan y brenhin n. 
W hufters) yr wyf yn caniattau iddynt drefnu 

e- Plywodraeth yn Ilwyddiannus hyd ddechreuad 
y rhyfel :—yr wyf yn caniattau hefyd ini gael 
iy Plawer o lwyddiant yn yr ymdrech ond etto 


eu pid wyf, wedi fy modloni na allaſai matterion 
10 Pfael cudwyn ymlaen yn well, ac hefyd a lai 
a2), goſtau. Mi a fyddun hefyd yn fwy tuedd- 
ha li feio ar y pen ſwyddogion, pe na bawn nin 
yd Fer eu bod yn cael eu rhwyſtro i wneuthur eu 
ynt Forau, gan eu gwrthwynebwyr, Ac y rwan, 
yn Fae fy amynedd i ym mron a'm gadael ; canys 


rin- ſha beth eill fod yn fwy gofidus i ddyn a fyddo 
yn- Þ ddifri yn caru ei wlad, na gweled dynion yn 
 Symmeryd arnynt ei charu nefyd, ac yn chwen- 

ad 1 Jych ei hachub, ac etto yn lle gwneud eu go- 
ac u iw chynnal—yn gwneud y cwbl yn eu gallu 
Wys, Irwyſtro pob moddion a gynnygiwyd; ac yn 
Idiwedd yn rhedeg eu tir, yn yr unig funud. 
redig hn ol eu cyfaddefiad eu hunain, pan oedd y 
yr? fyrnas yn y perygl tmwyaf a allai fod? | 
Pan -I* | | N Edrychwch 


— ntdfnrs err  onnn, 
———— — — — 


5 
© Edrychwch at ymddygiad y pennaethiaid a'r g 
boneddigion yn gyffredin; diammeu y cetwch Þ er 
yn eu plith rai dynion hynod o'r daionus, ac f— 
yn gyffredin y maent yn fodlon i gynnarthwyo Rui 
'r tlodion, heb eu gwaſgu. Ond ai nid ydyw fu 
maſwedd, balchder, gwagedd, ſeguryd, ao cy 
afradlonedd yn rhy fynych yn eu plith? Neu fee 
a ydynt yn ddiwyd fel ac. y dylent fod, un ai 
yngwaſanaeth eu brenhin a'u gwlad, neu yn fa; 
trefnu matterion eu hunain a'u cymmydogion, f by 
yn y mannau hynny lle mae cu treftadacth yn ãus, 
gorwedd ? | afra 
Am yr eſgobion a'r offeiraid, fe fyddai ynfyn « 
ofidus gennyf ddywedyd un petn a barai 1dd+ſcrth 
ynt ammarch yngolwg y deyrnas. Pacer 
Mae'r eſgobion yn gyffreddin, yn ddynio f Y 
duwiol a dy ſgedig; ac yr ydym yn ddyleduÞob] 
i'r brenhin am oſod y cyfryw yn bennaethiaidfh ma 
ar yr eglwys. Y maentyn cymmeryd mwy hai 
ofal, a chanddynt fwy o waith i'w wneuthurWor 
nac y mae llawer yn fodlon i gytaddet. Ettof yd 
pe byddai St. Paul yn eu plith, Fr wyt ynftod ? 
meddwl y byddai efe yn fwy diwyd nac yr un 
o honynt; acefe a arferai ryw foddion effeithdq, 
iol i ddwyn yn ol y cyfryw offeiriaid ſydd yntym; 
eſgeuluſo eu dyledſwyddau. Canys, ac y mafF ſal 
n oſidus gennyf adrodd, er y gellwch chwſfirn 
155 gae 


C33: 
a'r | gacl nifer ym mhlith yr offeiriaid yn gwneud 
ch | eu dyledſwyddau, ac yn gofalu am eu praidd ; 
ac | —etto chwi a gewch ormod yn eſgeuluſo pob 
yo Jun o'r ddau, ac yn bwrw eu hamſer yn ddi- 
yw | fudd mewn oferedd a ffolineb :—Os. ydyw'r 
ac {cytryw yn credu, fod dydd cyfri i day tod, ni 


Neu fedrai ond rhy feddu eu bod mor ddi-deimlad. 


nail Vm mhlith y cyfreithwyr, maſnachwyr, 


1 yn Iffarmwyr, aceraill pryſur mewn gorchwylion 
ion, Ibydol, mae llawer o ddynion goneſt, heilion- 


h yn us, ac cluſengar, a llawer o rai twyllodrus, 
afradlon, a chybyddlyd ;—ond ai nid ydym ni 
yn canfod y rhan fwWyaf o honynt yn ymdraft- 
erthucymmaint a gofzl y byd a'i bleſer, fel pe 
I Paent 1 fyw ywa byth? | 

ynion 


ledu@Þobl ;—ac er eu bod, a chytri eu diffyg o ddyſg 


hiaidfs manteiſiau eraill, fe allai ddim mor euog a 


wy Thai eraill o radd uwch;—etto, a ydynt hw 
1thur$2or oneſt, fobr, a diwyd ac y dylent fod? 
Ettoff\ ydynt mor utudd a goſtyngedig ac y dylent 
yf yifod? A ydynt hwy yn gwario eu holl ynnill 
yr un porthi ac yn dilladu eu hunain, eu gwrag- 
feithYdd, a'u teuluoedd? As a ydynt hwy yn ynnill 
dd yiymmaint ac a allont? Ydynt hwy yn treulio 
y ma ſabboth yn addoli Duw, neu yntau yn y da- 
; chwſprna? Oddi cartre mewn cwmpeint drwg, 


gac , X neu 


Yn ddiweddaf, edrychwch at y radd iſaf o 


b ee 


neu gartrau gyda eu teuluoedd ? Ydynt hwy 


yn dyſgu cu plant eu hunain, neu yn cymmer- 
yd yn 4diolchgar yr athrawiaeth a roddir idd- 


ynt yn rad gan eraill ? \ 


Vedi fel hyn roddi golwg ar yr amrywiol 


rTaddauobobl y mae'r deyrnas hon yn gynnwys; (| 


a ddichon 1 ni fethu deall pa fath yw'r d:wyg- 
ad y mas'n cyflwr yn ei ofyn? Na ddichon 
yr. ddiau. M mae mor eglur ac y geill eglur 
fod, mai y diwygiad ſydd arnom ni eiſiau, ar 
unig ddiwygiad a ddichon ein hachub ni, (a'r 
hyn yn ficra'n hachub os trown atto mewn 
pryd) ydyw c ddrwygiad ym mucheddgu ac ar- 
ferton pob rhyw a gradd o bobl dray'r deyrnas ! 


Bydded i'r brenhin a'r frenhines barhau , 


oſod ſiampl o dduwioleb, ſobrwydd, a ffydd- 
londeb priodas, iw plant, iw gweinidogion, 
au deiliaid. Bydded iddynt yrru o'u cynghor 
o'u llys, ac o'u golwg, odineb-wyr, a godineb 
wragedd, a phawb ſydd ac un math ar anai 
iddo, o bob rhyw, ac o bob gradd. 

Bydded i bob aelod o'r ſenedd, pa un byn 
nag a'i arglwydd a'i cyffredin, yſtyried y pwy 
fawr ofal a ymddiriedwyd iddo; a bod y 
ddiwyd yn ei gyflawni. 

Bydded i'r pen-ſwyddogion ddeall, trw 
ddyſs wedi ei brynu yn ddrud, na ddichon 1 

e breichi; 


"OS 


v TS 8 
o * — . by N * - F * - ” . = 
i fy # £43 - - 

. . <=, 9 7 « 
- = 1 
* 

* 

/ G 


breichiau eu hunain eu hachub: ac na that 
dy nol gy freithiau, na dynol awdurdod a gallu, 
heb oneſtrwydd a phurdeb calon; a N 4-54 


( ) 


iddynt yn ddj-oedi, roddi holl egni eu doniau 
1 rwyddhau ac i hylwyddo hynny yn eraill, 


cyſtal ac ynddynt eu hunain. 


Am y rhai hynny, pa rai, er mwyn hunan- 
elw, hunan-glod, neu fantais; neu er mwyn 
dial ryw ffiloreg ymryſon, neu wag a dryg- 


ionus eſgus arall, ſydd yn foddlon ac yn ceiſio 


hwthio'r deyrnas bendramwnwegl i ddiſtryw, 
nid y'w. ond coll-amfer ymddiddan a'r fath; 
mae eu cydwybodau wedi eu ſerrio a heiyrn 
gwynias. 1 28 

Yr wyf neſaf i lefaru wrth y rhai hynny a 
dderbyniaſant raddau, urddas, a chyfoeth, o 
law rhagluniaeth ; ac hefyd heb gwbl anghofio 
pwy yw'r cyfrannwr pob daionus roddion ; gan 
dditrifol ddymuno arnynt dynnu eu meddyliau 
am un munud, oddiar bob peth arall, ac yſtyr- 
ied eu cyflwr eu hunain, a chyflwr eu gwlad, 
a chyflwr y teyrnaſoedd oddiamgylch. - Vm 
mha le yn awr y mae urddas a chyfoeth 
Ffrainc, Holand, ac Itali? Ac ym mha le y 
bydd rhai'r deyrnas yma ar fyrr o amſer? Os 


na chymmer ei thrigolion rybudd nac oddiwrth 


dynghedfen hai eraill, nac oddiwrth farnedig- 


2 acthau'r 


e 

acthau'r nef, fydd yn barod i ſyrthio ar eu pen- 
nau? Y mae etto yn eu gallu achub eu gwlad, 
a'u heneidiau eu hunain; ond nid oes funud iw 
golli: Bydded iddynt yn ddiattreg adael y 
diſiau, y ceffylau rhedeg, a'r tefyrn; pob an- 
nuwiol a phob diles orchwyl; a phryſured 


pawb i fefyll ar ei wylfa. ate iddynt ddi- 


wygio, yn gyntaf eu hunain, eu traul, eu 
gwragedd, a'u plant, abu gweinidogion; ac yna 
arferyd eu holl egni megis meiſtr-tiroedd, ac 
uſtuſiaid, megis cyfeillion a chymmydogion, 
gan {wecrio ac amddiffyn y ſobr a'r diwyd; a 
choſpi y direol a'r afradlon. Nid oes ond 
ychydig o'r rhai yr wyf yn llefaru wrthynt yr- 


wan yn deall cymmaint niwed y maent yn el | 


wneud wrth eſgeuluſo eu hiawn a'u priodol 


ddyledſwyddau. Dalſulwodd gr call a de- 


allus, rnae ** pe byddai i bob gwr bonheddig 


fyw yn ei blas ei hun, a phob perſon yn ei 
blwyt ei hun, na byddai arnom ni eiſiau un 
diwygiad arall. —Canys, chwedl awdwr call 
y Bardd-cwſg, mae llawer o blaſau gwrthod- 
edig, a allaſai oni bai falchder, fod fel cynt, 
yn gyrchfa goreugwyr, yn noddfa gweiniaid, 
yn yſgol heddwch a phob daioni, ac yn fendith 
i. fil o dai bach o'u hamgylch: a'u prechen- 
ogion wedi myned i Faddon neu Lundain, i 


chwilie 


* 


Mas 
chwilio yno, am beth a fuafai can haws ei gael 
gartre.” | N | Ea 4 

Bydded ym mhell om | meddw] fiarad' yn 
ammharchus am yr offeiriaid: mae'r fwydd y 
maent yn broffefu, yn haeddu parch. Ond er 
bod rhai o honynt yn ofalus a diwyd ynghyleh 


eu dyledſwyddau, mae'r Neill 
gy wilyddus o*'rdiofal. ' | 
V mae pobl yn y dyddiau hyn agos yn ang- 
hofho, mai cymdeithas reolaidd y*w Criſttan< 
ogion wedi ei ſylfaenu gan Crift ei hun, dan 
oruchwilwyr a ſwyddogion wedi eu pennodi 
ganddo ef, ac awdurdod i bennodi eraill yn eu 
He du hunain : ac felly mae'r eſgobion a'r off- 


oſywaeth yi 


eiriaid yn cael eu hawdurdod o oes i oes odds 


iwrith yr hwn ſydd a phob gallu yn ei Jaw; 
a phe gwelſai efe yn dda, efe a roddaſai iddynt 
hefyd awdurdod wladol; ond hyn ni wnaeth 
efe. Canys y mae efe a'i apoſtolion ym mhob 
rhan o'r yſgrythyr yn erchi i bob criſtianogion 
ufuddhau iw cytreithlon flaenoriaid. | 
Yr wyf yn difrifol erfyn ar yr offeiriaid, 1 
xityried perſennol gyflwr crefydd a moeſoldeb 


yn y deyrnas—l yſtyried mor amhoſibl ydyw 
i gyfreithiau'r deyrnas gymmell dynion 1 dda- 
toni, tra byddo eyfreithiau Duw mor ddigyfri 
In eu golwg ; pa ral TR wedi ſuo cydwybod 
8 i 


| ; gyſgu, acheb ochel un pechod oni bydd cyf- 


raith y wlad yn eu lluddias trwy ofn cy wilydd- 
us goſpedigaeth. Pabeth bynnaga ddigwyddo 

o ryw ymorol fel hyn, mae yn rhaid i bawb 
gy faddef, fod cartefiad pob perſon yn ei blwyf 


wbl angenrheidiol; a bod yr amſeroedd |} 


n | 

ng) yn gofyn anghyffredin ddiwydrwydd 
yn enwedig yn y rhai ſydd i ofalu am ein buch- 
eddau a'n heneidiau. Ni bu galluoedd y tywyll- 
wch erioed yn fwy diwyd, nac yn fwy llwydd- 
iannus:— Ydyw galluoedd eraill mor ddiwyd 
yn eu gwrthwynebu hwynt? Bradwriaeth, 


 gwrthrytel, a therfyſg a ymddangoſaſant; a 


chyfreithiau newyddion a wnaed 1 attal eu 
rhwyſg a'u cynnydd; ac yr ydym o yn teim- 
lo, a'r rhan fwyaf o honom yn cyfaddef, fod 
hynny yn iawn a chyfaddas. Ond ai nid y' 

dineb, gamio,. torri'r ſabbath, eſgeuluſo 
Duw-a'i addoliad, ac uwcklaw oll, difatter- 


wech am grefydd ei hun, yn cynnyddu yu fwy 


ac yn ymlach nac erioed? ['r fath radd ac 1 
beryglu diwreiddio criſtianogaeth o'r tir! Ac 
ym mha le y mae'r cyfreithiau yn erbyn y 
Thain ? Wy” 
| Os does gan gyfreithwyr, marſiandwyr, ac 
eraill ſydd yn bryſur mewn goruchwylion byd- 
ol, un hanner awr o amſer jw dreulio ar Mie 
| $24 11 


e 
a rifol yſtyriaeth, bydded yr yſtyriaeth hwnnw 
5 pa fodld y faif eu cyfrifon yn nydd y farn? Pa 
0 fodd yr attebant y pryd hynny, am chwanegu 
b y nos at y dydd, a'r ſul at yr wythnos? Am 
F chwanegu ſwllt, at ſwllt a phunt at bunt; yn 
4 lle canlyn eu cyfreithlon alwedigaeth mewn. 
d modd cyfreithlon, a rhoddi i waſanaeth Duw) 
1- y cyfran hwnnw o amſer y mae ei air yn el 
1 ofyn. is wt 8 5 
d- Bellach myfi a ddymunwn ymadroddi wrth 
yd holl drigolion yr ynys, ond vn enwedig wrth 
h, y bob gyffredin, fel 5 gelwir hwynt: with y 

ay 


2 rheini nad oes ganddynt na chy foeth nac urdd- 
eu as, - ond y rhai a raid ennill eu. bara trwy chwys 
m- eu gwynebau a llafur eu breichiau. ChwychwL 
od f fy nghyd-wladwyr, pa un bynnag a wyddoch 
* chwi hynny a'i peidio, mae gennych eneidiau 
uſo iw cadw neu eu colli; a rhaid ichwi fyw am 


ter- byth mewn byd arall, a chael yno wobr neu 
"Wy goſpedigaeth yn ol eich ymddygiad yn y byd 
ac i yma. In oed yma, os ymddydwch yn ddryg- 
Ac || 1onus,- chwi a ddioddefwch 0't herwydd; ac 
n y | es ymddygwch yn ddaionus, Duw a dyniea 
| duwiol a'ch cynnorthwya. Os ydych: ſegur, 
ai nid oes arnoch angen bara? Os ydych yn 
feddw, ai nid y'w eich gwraig-a'ch plant 
mewn eiftau?- Os ydych yn anoneſt, al nid 
B23 ___ wdych 


Ae 
ydych yn colli eich geirda? Os ydych yn 


gywir, ac yn fodlon, ac yn ddiwyd, ai nid 


ydych yn deall eich bod yn happus? Wrth 
fod yn happus. nid wyf fi yn meddwleich bod 
yn llwyr ddi eiſiau, neu eich bod heb glefyd 
na gofid! M cytryw happuſrwydd ydyw hyn- 
ny nad ydyw yn ſyrthio i goelbren neb yn y 
byd hgvn. Pa beth bynnag a ellwch chwi fedd- 


wil, mae'r brenhin ar ei orſedd tan twy o ofal 


a phenyd nac ydych chwi. Llawer a llawer- 
oedd o noſweithiau, pan fyddoch chwi mewn 


eſmwyth gwig, y mac efe a'i ben-ſwyddogion 
yn diflin weithio troſoch chwi, a minnau, a 
phawb o honom. Yr un modd mae'r gwyr 
mawrion a'r dyſgedigion.  Y mae rhai o hon- 
ynt yn wir fel rhai o honoch chwithau yn eſ- 
_ eu hiawn orchwylion, ac yn bwrw eu 
hamſer mewn ſeguryd a drygioni; ond y mae 
rhai o honynt yn gweithio gan galetted neu 
galettach na chwi, o herwydd bod eu gwaith 
yn drymmach. Mae eich gwaith chwi yn 
parhau ichwi iechyd ; a'u gwaith hwythau yn 


ei fyrhau, ac yn dwyn eu heinioes. MaeDuw 


wedi ordeinio, nad oes ineb yn y bywyd hwn 


fod yn gwbl ddedwydd; ond geill y rhan fwy- 
af o ddynion, bydded eu cyflyrau o'r fath a 


fynnont, fod yn weddol or happus, os na 
bydd 


( 
bydd eu bai eu hunain: a geill pob dyn fod ya 
gwbl ddedwydd ant byth mewn byd arall; ar 
un foddion a'i gwnelo yn happus yn y byd neſ- 
af, yn gyfiredinol a'i gwnant yn gomfforddus 
yn hwn. | 


Bydded ini felly -ymorol pa bethau yw's 
moddion hynny : gellir eu cynnwys mewn dau 
DI 8 


By4dweh Deauwiel! | _ | 
Duwyrhwn a wnaeth bob peth, a'u gwnaeth 
yn y cy fryw fodd, fel na ddichon i ddyn drwg 
fod yn happus. Efe a roddodd ini ddeddfau, 
ac a addawodd wobrwyo yr hwn a'u cadwal, 
a choſpi yr hwn a'u torrai. V mae'n gorche 
ymmyn ini ei garu a'i ofni; pin attos 
credu yn leſu Griit ei fab; anrhydeddu ac us 
fuddhau'r brenhin, à phawb ſydd mewn awe 
durdod dano; ymoſtwng i'n cyfreithlon flaen- 
oriaid; parchu gweinidogion Duw, ei ſabbath, 
a't eglwys; talu 1 bawb ei eiddo, pa un byn- 
gs rhent, ai degwm, ai treth; ufuddhau 
cyfreithiau'r wlad yn yr hon yr y'm yo byw; 
gwneuthur i eraill fel y dymunem ni iddynt 
bi An wneuthur a ninnau; caru ein cym= 
mydogion, a'u cynnorthwyo gan amled ac y 
ee e bg a ddiwyd, fol 
jr ennillom ein bywioliaeth; dioddef yn a- 
N B 5 myneddgar 


a | 
myneddgar bob anffortun a ddigwyddo; bod 
yn ddiolchgar am bob bendith a gaffom, am 
1echyd, a nerth, a bara beunyddiol, a lawer 
o fendithion nad ydym yn eu priſio mor uchel 
ac y dylem. Rhoddion Duw ydynt oll, ae ni 
a ddylem eu derbyn megis y cy fryw. | 
Bellach mi a ofynnwn ui undyn goneſt di- 
dwyll, a oes dim a eill efe feddwl yn galed 
neu yn anreſymmol yn hyn oll? Neu, ai nid 
y W efe yn cwbl gredu mai pe gwnaem ni ufudd- 
Hau i'r holl orchymynnion yma, na byddem ni 
yn llawer happuſach nac ydym? Canys mae 
yn ofidus gennyf ddwe'yd nad ydym yn eu 
hufuddhau fel y dylem. Yn lle caru ac ofni 


Duw, anaml 1awn 1 ydym yn meddwl am 
di | 


dano. Yn lle g o arno hwyr a boreu, 
mae llawer yr ve yn ofni heb weddio arno 
erioed. Vn lle ufuddhau i'r brenhin a'i ſwydd- 
ogion, pa ni fer yn ddiweddar a fu yn euog or 
ammharch nwyaf iddynt? Gan uno a brad- 
wyr oeqdynt yn chu ennych dinyſtrio ein heg- 
Iwys a'n crefydd, ein brenhin a'n gwlad, a A 
gwneuthur yn gaethweiſion i'r Ffrancod. 

Yn lle parchu gweinidogion Duw a'i dh 
hadau, pa nifer ſydd yn ei ammharchu, heb 
ond yn anfynych fyned i'r eglwys, yn treulis 
Oy yr 1 mewn F neu faſe 
wedd, 


r 


(= 9 2 


wedd. ſeguryd neu feddwdod ; er bod y gorch- | 


4 . . 7 —— » 
ymmyn yn eglur nad oes i ni na'n gweinido 

D ion, na'n hanifeiliaid weithio ary dyes 
5 ond yn hytrach ei gad yn /anfaidd! Vn lle 
el rhoddi eiddo Ceſar i Ceſar, ac eiddo Duw i 


Dduw, pa nifer ſydd yn ceiſio twyllo'r offeir- 
1aid o'u degymmau, a'r brenhin o'i drethi; ae 
yn prynu eiddo rhedeg gan fynyched ac y gall- 
ont. Trwy y rhai, a llawer o'r cyffelyb, y- 
maent yn pechu ar unwaith yn erbyn cyfraith 
Dduw, a chyfraith y tir. Pwy ydyw'r dyn 
ſydd yn gwneud yn waſtad i eraill fel y dym- 


nae unai gael gwneuthur iddo ei hun; heb gablu 
e neu enllibio ei gymmydog ; heb geiſio un am- 
fo! | fer dwyllo un arall mewn bargenion? Pa fy- 
am 


= nychedy cyfarfyddir a meddwdod, affendid, a 
reu, thyngu, y rhai nid allant roddi'r pleſer Ileiaf i 
undyn, ac a ydynt er hynny mor ffiaidd yngo- 
ydd- lug Duw? Pa nifer ſydd ddigon iachus a 
3 nerthol i weithio ac ynnill bywioliaeth gom- 
drad- fforddus, ac er hynny yn crwydro mewn new- 
heg- yn, a noethni, ac anoneſtrwydd. Pa nifer, 
» 2 nad ydynt un amſer yn diolch i Dduw, ond yn 
bee + waſtad yn grwgnach heb nac achos nac eifiau? 
rdin- fl A pheth ſydd yn gwneud ein beiau yn fwy an- 
i faddeuol, ydyw, nad ydym wedi ſuddo i an- 
reulio wybodacth fel y mae amryw deyrnaſoedd. V 


| | mae 
wedd, | F 


_ 
_— 
4 4 


* | 
c RE 
— = = | ” 


—Z—— S — 
e © . . 4 7 


= 


( 24 ) 
mae gennym y beiblau yn ein dwylaw, o leiaf 
yn ein tai; ac allem ddarllen, neu wrando eu 
darllen pe mynnem; a phe darllenem, nid all- 
n beido a gwybod ein dyledſwydd. Ond y 
gwirionedd ydyw hyn, mae y rhan fwyaf o 
honom yn gwybod ein any, ond heb 
ofalu am ei wneuthur.- 

A allwn ni ry feddu, gan bynny, fod Duw, 
yr hun ſydd gyfiawn yn ein coſpi ni am hyn? 
mae wedi rhoddi ji mt y cy fryw bethau da- 
jonus, na chafodd un deyrnas arall erioed : 
canys mi a herriaf undyn 1 enwi un genedl, 
mewn un rhan o'r byd, ertoed hyd heddyw, 
a fu erioed yn feddiannol o gynniter o fendith- 
ion a manteiftau, ac a oeddem ni, ſef pobl 
teyrnas Prydain, yn ddiweddar. Y mae gen- 
nym rydd-did crefydd: yr y'm ni ein hunain 
an heiddo yn ddiogel: ni a allwn fyned lle a 


fynnom, a gwneud fel y fynnom; a chyhyd 


na ddrygom ni eraill, nid eill neb ein drygu 
ninnau, heb goſpedigaeth. Yr y'm yn byw 
TMewn wlad yn llifeirio o bob cyflawnder ; ac 

y mae'r llafurwr tlotta ynddi, a fyddo'n ddiw- 


yd a ſobr, yn bwyta gwell bara, ac yn byw 


mewn gwell annedd, na rhai o radd uwch 


mewn lawer © wledydd eraill. 
Davghoſwch imi un wind heblaw hon, lle 


(25 
mae llafurwyr yn gallu byw mor Happus. 
Danghoſweh i mi = dyn 5 fewn y Papi 
nad ydyw yn byw yn well nac yr oedd ei dad 
a'1.deidiau, os nad yw efe yn ſegur ac yn ofer, 
Yr ydym yn cwyno fod bara; cigfwyd, a 
phethau eraill yn ddrudion; ac felly y maent; 
ond pa beth ydyw'r achos o hynny? Ond bod 
pawb yn byw yn well nac y byddid arferol. 
Pe bai y tlodion yn byw ar ymborth gwaelach 
yn Lloegr, ac heb ddifrodi cymmaint o gigs» 
twyd, fe fyddai bara a chig yn ſydyn yn rhat» 
tach. Nid o ran fy mod i yn gwarafun iddynt 
fyw yn dda: nage, nage: myfi a ddymunun 
iddynt fyw yn well etto: y peth ſydd arnaf fi 


eiſiau iddynt wybod, ydyw nn fod pob un © 


honom yn achos mewn rhan o'r drudaniaeth yr 
ydym mor chwannog i rwgnach yn ei erbynz 
ac na ddylem ruddfan na dadwrdd tra byddom 


. yn well ein cyflwr nac un dey rnas arall tan ynefF. 


Fe haeddai'r llafurwyr yr holl gyflog y maent 
yn ei gael, ac ychwaneg hefyd, pe gweithient 
mor ddiwyd wrth y ad ac y maent ar daſc; a 

he cymmerent eu holl arian at eu gwragedd; 
ond tra byddont yn eu cymineryd i'r tafarnau, 
ni byddai ychwaneg o gyflog ond melldith idd- 
ynt yn lle bendith. | "a 1 


. a — 


— 
Fd ad 


92 86) 

V clo ar y ewbl ydy w hyn: Mae Duw we- 
di bendithio y wlad hon goruwch holl wledydd 
y byd; a chrefydd griſtianogol, a llywodraeth 
gyfiawn, a thiroedd ffrw 'ythlon. Ond deu- 


nydd drwg a wnaethom ni o'r holl fendithion 
hyn, ac o'r achos hwnnw yr ydym mewn pe- 
ryg] o'u colli. Yr ydym yn eſgeuluſo Duw, * 
a't waſanaeth, a'i ſabbath. Vr ydym yn galw 


ein hunain yn Griftianogion, ond prin y gwydd- 
om pa beth y mae'r gair yn ei feddw]. Nid 


oes ond ychydig nifer yn teimlo mai pan ddy- 


wedo dyn ei fod yn griſtion, ci fod yn dwe'yd 


fel hyn: Yrydwyt yn filwr ac yn weinidog 
Ieſu Griſt. Yes wedi ymwrthoda phech- 


od a drygioni, a holl rodres a gwagedd y byd. 


Ir wyf wedi cytaddef fy mod yn bechadur, 


ac na ddichon imi gael fy achub, ond trwy 


. haeddiant a dioddefaint leſu Griſt; ac fel y 
- derbyniwyf les oddiwrthynt, rhaid imi edifar- 
hau am fy mhechodau; rhaid imi gredu yn 
Jeſu Griſt, a gwneuthur y pethau a orchy myn- 
odd. Mae ei orchymynnion 1'w gweled yn yr 
efengyl; rhaid i mi gan hynny ei darllen, fel 


y dyilgwyf fy nyled{ſwydd ; a phan ddyſgwyf, 


rhaid imi yn alen ac yn a ei 1 gyt- 


0! 


E 


. , oe , WEF>' BS 


7 — 


Er EG wants WY Bog 9. En Pa By. na 


4 


RS RET. 

O! fy ngwlddwyr! pe gwnaem ni hyn, ni 
a fyddem yn ddiogel, yn happus, a llwydd- 
iannus. Fe wnae Duw glawdd o'n hamgylch, 
ac o amgylch oll a feddom, ac_a'n gwaredai 
oddiwrth ein holl elynion. Ni byddem mwy- 
ach yn wahanedig gan rannau ac ymbleidiau ; 
canys nt a fyddem oll o'r un feddwl. Ni a 
fyddem oll yn ofni Duw, yn anrhydeddu'r 
brenhin, ac yn caru ein gilydd; à phwy a 


feiddiai ein goreſgyn? Pa fodd yr y'm ni gan 


hynny mor ddeillion tu ag at ein gwir les an 


Wwyddiant, a gwrthod heddweh a dedwydd- 
weh, tra y gallom mor hawdd eu cael? Or 


ydych chwi yn caru eich guad, os ydych chwi 
yn caru eich gwragedd ac plant, ac os ydych 
chwi yn caru eich hunain, diwygiweh eich 
hy mddygiad, cyn yddi fod yn rhy ddiweddar! 
Mae barnedigaethau Duw ar led; mae cleddyf 
y dinyſtrydd wedi ei awchlymmu; maent 
wedi ſyrthio ar Ffraine, Holand, ac Itali! 
Maent yn barod i ſyrthio arnom ninnau. Os 
na chymmerwn rybudd oddiwrth 'yr hyn' a 
wnaed, ac ſydd etto yn cael et wneuthur, agos 


ger bron ein dryſau; nid oes ini eſgus, na lle 


1 obeithio am ddiangfa. A phe gallem ddi- 
angyd rhag y barnedigaethau R 5 
AP ; ctr 


— E „ 8 


28) 
fan daytod; y pryd y ceiff pob un na edifeir- 


iodd ac a adit iodd ei fuchedd, ei farnu i 


boęnau tragwyddol! Pa fath a fydd y poenau 
bynay nis gwyddom, a Duw a wnel na chaff- 


om wybod byth! Ond os oes wirionedd yng- , 


air Duw ei hun, maent yn fwy dirfawr a 
dychrynadwy na dim a eil dyn fyrh «ſo 


na deall yma. 


Earycb i lawr, 0 Duw y direct ar y 
wlad hon; agor ein golygon fel y gwelom dy 
farnedigaethau ya crogi uwch ein pennau, ac 
yn barod i {yrthjo arnom! Dyro, ini jawn 
deimlad o'n heuogrwydd, 4 gras i wellhau ein 
bucheddau z a bydded in. rydlon edifeirwch 
ein cymhwyſo i dderbyn % frpgareae, ac 1 


rwyſtro diſtryw ein tey mas. 


Bendithia dy waſ'nacthwr, ein Brenhin, a 
hir einioes a heddwch 7 dyro wir ddonthineb 4 i 
bau b ſydd a than yn lly wodraeth y dey mas, 
fel y gwelont ac y deallont, mai nid ein nerth 
ein % tab na'n dyfais ein hunain a ddichon 
ein hachubs ac y dy{gont 1edrych 1 fynu attat 


ti, O Dduw'r Uuoedd, am dy hollalluog gyn- 


porthw . 
Dyro ddwbl yſran o'th yiſpryd i'r Eſgob- 
| | ion 


beth a fy ddem well? Mae 'n rhaid i Java | 


* „ 


3 


9 @ Im 


J 


A — — © — . 


"i 


R ME Ah a A af -o (at om 


WOK 


— > 
ion a gweinidogion dy egbwys, fet y eyflwyn⸗ 


ont eu hunain yn hollawl Yth waſanaeth di? 
fel yr eofn geryddont bechod; a thrwy eu diw- 


ydrwydd a'u ze]; trwy iachus athrawiaeth, 4 


ſanctaidd fuchedd, y gallont ddychwelyd tu- 


eddfryd y deyrnas oddiwrth chwantau'r cnawd, 


a theganau maſwedd, ac awydd am fydol olud, 


i th adnabod a'th garudi, ac efengyl dy anwyl | 


Fab | 

Canniatta fod i'r rhai hynny y rhoddaiſt 
iddynt gytfoeth, gallu, neu ddyfg, neu ty w 
dalent leſol arall, fyth beunydd gofto oddiwrth 


byw y derbyniaſont, hwynt, a'u harferyd er 


leg y cwbl, er les pawb o'r byd ; fel y gall- 
ont yn llawen roddi i fynu eu cyfrifon yn y 
0 e 


* 


| © dydd diweddaf. 


Ac yn ddiweddaf, ni a attoly gw iti ein 
gwneud yn oſtyngedig ac yn heddychlon, yn 
ſobr a diwyd; cyhawn a thrugarog ; yn ufudd 


iti, ein Duw; yn ffyddlon i'n brenhin, yn 


waſanaethgar in llywodraethwyr, an blaen- 

oriaid, ac yn fwynaidd ac yn garedig tu ag at 
bawb; fel gan fod yn amddiffynnedig gan dy 
hollalluog nerth, y treuliom ein hamſer ymma 
mewn heddwcha dedwydd weh; ac ein gwnel- 


er yn gyftannogion rhagllaw o dragwyddol 
ho I , TY ddedwyddwch, 


8 ) 
ddedwyddwch, trwy haeddedigacthau ac eir- 
iolaeth ein bendigedig Arglwydd a'n Iachaw- 
dvr leſu Griſt, A an 1 heb ffyddlon 
Gymro ddwe) Fd. „ e | | 


We 4k 6.4 
— 


. oes 50 yn ohio nad-ydyw 
preſennol gyflwr y wlad hon, yn gofyn y ath 
arſwyd a chyffro ac ſydd yn gynnwyſedig yn y 
dalennau rhagflaenol; darllenned yn yſtyriol y 
Ilinellau canlynol a dynnwyd allan o yſgrifen- 
iadau dau o'r dynion duwiolaf a dyfgediccat , 
yn ein n ni; a chwedi hynny, bydded 
iddo yſtyr y cyfnewidiadau a'r damweiniau a a 
ddigwyddodd: wedi iddynt hwy y{grifennu, a 
barnu ai nid ydynt yn gymmwys iawn i'r am- 
ſerau. - 

Nid wyt yn chwennych rhag-fynegu drug 
im gwlad; ond pan yſtyriom yr aneirif a'r 
rhyfygus bechodau'r deyrnas; rhai yn torri 
pob rheol a gorchymmyn heb nac ofn nac ar- 
iwyd; yſbeilwyr a ſmyglwyr yn rhodio yn 
benuchel heb yn wacthaf i gyfiawnder na chyf- 
raith; ymbleidiau ac ymraniadau; lluygr, 
awydd, 


— 2 — 


—— c 


81 det ad es aide Es 4 y 


awydd, ac afradlonedd pob gradd o bobl; ls. 


6 


pawb yn chwennych ei elw ei hun ar goſt rhat 
eraill; gormodedd ac oferedd y boneddigion; 
ſeguryd a meddwdod rhai o is-radd ; ac uweh- 
law'r cwbl, rhai yn gwyneb-uchel warad- 


vyddo crefydd ac addoliad Duw :—pan yſtyr- 


iom hyn oll meddaf, hyn- oll o arwyddion yr 
amſerau, mae yn rhaid i'r cryfaf o honom 
grynu wrth ddiſgwyl y barnedigaethau a gan- 
lyn. Duw a roddo ini ras, fel y gwybyddom 


ie yn y dydd hwn, y pethau a berthynont i'n 


heddwch, cyn eu cuddio oddiwrth ein Ilygaid. 
Na ſyrthied fyth y fath ddallineb arnom ni ac 
a ſyrthiodd ar yr Iuddewon: ond bydded ini 


geifio yr Arglwydd, tra y galler ei gael ef; 
” galwn arno tra fyddo ef yn agos; a dychwel- 


wn at yr Arglwydd, ac efe a gymmer druga- 
redd arnom ; ac at ein Duw ni, o herwydd efe 


a arbed yn helaeth.“ Eſgoò Newton ar y 


| prophwydoliaethau, Vol. II. p. 239. 


*« Os cenfyddwch deyrnas yn hynod o'r di- 
grefydd, ac yn dirmygu pob peth ſanctaidd; 
trwy rwyſc, ymbleidiau, afradlonedd, a maſ- 
wedd; byddwch ficcr mai heb ddiwygiad a 
dychweliad i'r iawn lwybr, fod goreſgyniad 
deyrnas honno gan ryw deyrnas arall yn dy fod 

nes-nes 


* 


F 
= 5 \ N 8 * a - +” og oO RS 
7 - r 6 * Oh r 
8 l * Re - 
n * ot * \ 7 . 9 
— bo x 


Nn 
2 . 


. * _ , \ 
. = 7”. 4 
« % -$-94%, © ©. 


dieses beunydd : mae'r pechodau ſydd yt 
roi dial Duw, yn parottoi Ilwybrau i'r gel 
= ynion ddyfod. Fe ddylai pob dyn ſydd y 
+ *ehwennych llwyddiant ei wlad, yn ddiofregede 
yſtyried pa gan neſed y mae'r arwyddion uchod 
yn atteb i'n cyflwr a'n hymarweddiad ni; 3 
pha beth a ellir wneuthur i rwyſtro ir haint 
dinyſtriol daenu'yn llettach; ac a ddadwreidd- 
o'r efrau marwol o'n plith. Ego Horne 
yn ei xvl pregetbau, p. 162. c | 


' 
| 
FI 
| 


DIWEDD. 


— J. 4 
= F = If + - 9 
- "_.- g « N . — — oO. 5 
" Kwak - ., - - — - __— - 
* N 
da 4. , I. 
$ 98K oy 
* — 


| * 
7 \ WM... 
if 1 F 

7 ** . F 
, LS - - % 

| 1 \ ”, ) wa , - 

A AMEFA. x A, \ SZ | 
o . ; 
„ . TE 
P oy 


" ay 
nine N 3 
_ 2 * * Ws 2 * —_— — 


„„ 


N 


1 ni; 9 
er haint 
wreidd- 
Horne, 


1 
' 
' 
| 
| 


